





SKÝRSLA 


UM 


PRESTASKÓLANN Í REYKJAVÍK. 


EFTERRETNINGER 


OM 


PASTÖRALSEMINARIET Í REYKJAVIK. 


REYKJAVÍK 1856. 


PRENTUÐ Í PRENTSMIÐJU ÍSLANDS HJÁ 
E. ÞÓRÐARSYNI. 








S 














siðir 
PÆDAGOGISKE 
BIBLIOTEK 





2 ara gil 














SKÝRSLA 


PRESTASKÓLANN Í REYKJAVÍK, 
EPTIR FORSTÖÐUMANN PRESTASKÓLANS, 


PRÓF., DR. OG EECTOR THEOL. P. PJETURSSON, 


CR. AF DBR. 


EFTERRETNINGER 


PASTORALSEMINARIET I REYKJAVIK 
VED INSTITUTETS FORSTANDER, 


PROF., DR OG. LECTOR THROL. DP. PJETURSSON, 


R. AF DBR. 


REYKJAVIK 1856. 
PRENTUÐ Í ÞRENTSMIÐJU ÍSLANDS, HJÁ 


E. ÞÓRÐARSYNI. 






| TR 
FÖ rs 
Asks 





Hið 

Í reglugjörðinni fyrir prestaskólann í Reykjavík 11. 
gr. er boðið, árlega að prenta stutta skýrslu um af- 
drif burtfararprófsins.og alla tilhögun á kennslunni. 
En þar eð tilhögun. á kennslunni hefur á seinni árum 
yfir höfuð að tala lítið verið breytt, og hún geingur " 
hör um bil eptir sömu reglum, hefur umsjónarmönn- 
um -prestaskólans ekki. þótt. þörf á, að gefinn væri 
út um þetta skýrsla á hverju ári sér í lagi, hvers 
vegna forstöðumaðurinn hefur látið sér lynda, að 
birta við og við á prenti í dagblöðum þeim, sem 
hör hafa komið út, bæði nöfn þeirra, sem hafa út- 
skrifazt, hvernig þeim hefur geingið í burtfararpróf- 
inu, og hver ritgjörðaefni fyrir þá hafa verið lögð. 
Nú hefur það þó þótt eiga við, að draga þetta 
saman Í eina skýrslu og bæta því við, sem nauð- 
synlegt virðist til frekari útskýríngar um ástand 
þessarar menntunarstofnunar. ; 


h 


1. Stofnun og reglugjörð prestaskólans. 
Með konúngs-úrskurði frá 7. júní 1841 var á- 
kveðið, að stofna prestaskóla, eða menntunarstofnun 
fyrir prestaefni á Íslandi. En þar eð þetta mál var 








Í Regulativet for Pastoralseminariet i Reykjavik 
S 11 er det bestemt, at der aarlig skal trykkes en 
kort Beretning, saavel om Udfaldet af Examen, som 
Underviisningens Gang -i det Hele. Men da Under- 
viisningen i de senere Aar ikke har undergaaet nogen 
væsentlig Forandring, men er gaaet frem. omtrent 
efter de samme Regler, har Ephoratet ikke anseet 
det for nödvendigt, aarlig at udgive en saadan Be- 
retning, hvorfor Forstanderen har indskrænket sig til, 
at indrykke i de hersteds udkommende Dagblade, 
saavel deres Navne, som have underkastet sig Af- 
gangsexamen, som ogsaa en Fortegnelse over de 
faldne Gharacterer og de til den skriftlige Pröve 
opgivne Qvæstioner. Imidlertid har man dog nu 
anseet det for passende, at samle dette í en særlig 
Beretning, samt tilföje, hvad der maatte „ ansees 
nödvendigt til: yderligere Oplysning om Lærean- 
staltens Tilstand. 
1. Pastoralseminariets Stiftelse og dets 
- Begulativ. 

Ved allerhöjest Resolution af 7. Juni 1841 

blev det bestemt, at der skulde oprettes et Pasto- 


ralseminarium, eller Dannelsesanstalt for vordende 
1 


4 


sett í samband við endurbót hins lærða skóla hér, 
var ekki hreift máls á því, hvernig skipulagi presta- 
skólans skyldi vera háttað, fyr en búið var með 
konúngs-úrskurði 24. apríl 1846 að ákveða, eptir 
hvaða grundvallarreglum ætti að laga hinn lærða 
skóla.  Stiptsyfirvöldin, sem voru beðin að segja á- 
Hit sitt um, hvernig prestaskólanum yrði haganlegast 
fyrir komið, sendu með bréfi, dags. 4. marzmán. 
1847, til Kaupmannahafnar álitsskjal, er biskupinn 
hafði tekið saman, um þetta efni með ýtarlega út- 
listuðum ástæðum, ásamt athugasemdum frá nokkr- 
um embættismönnum andlegu stéttarinnar. Eptir 
að kennararnir í guðfræði við háskólann höfðu sagt 
meiníngu sína um álitsskjal biskupsins, var með 
konúngs-úrskurði frá 21. maí 1847 ákveðið, að presta- 
skólinn skyldi taka til starfa 1. dag októbermán. 
s.-á., Og lagast eptir þeim grundvallarreglum, sem 
teknar voru fram í áminnztum úrskurði, og var há- 
skólastjórn þeirri, sem þá var, falið á hendur, þegar 
farið væri að kenna í þessari menntunarstofnun og 
háskólastjórnin hefði feingið í hendur nauðsynleg á- 
litsskjöl og uppástúngur frá forstöðumanninum og 
umsjónarmönnunum, að bera undir konúng ýtarlegt 
frumvarp til reglugjörðar fyrir prestaskólann, byggt 
á þeim grundvallarreglum, sem áður er getið. Þegar 
umsjónarmönnunum var sendur þessi úrskurður, var 
þeim ekki gefin nein ávísun um, hvernig ætti að 


á 


geistlige Embedsmænd paa Ísland. Men da den 
Sag sattes i Forbindelse med en paatænkt Reorga- 
nisation af den herværende lærde Skole, kom Spörgs- 
maalet om Pastoralseminariets Indretning först under 
Behandling, efterat der ved allerhöjest Resolution 
af 24. April 1846 wvare fastsatte de Grundbestem- 
melser, hvorefter den fremtidige Organisation af den 
lærde Skole Skulde indrettes. Stiftsövrigheden, som 
da blev anmodet om, at afgive sin Betænkning om 
Organisationen af det paátænkte Pastoralseminarium, 
indsendte den 4. Marts 1847 en om denne Plan af 
Bisköppen affattet, udförligen motiveret Betænkning, 
ledsaget af nogle geistlige Embedsmænds Yttringer. 
Efterat det theologiske Facultet om Biskoppens Plan 
havde afgivet sin Mening, blev det ved allerhöjest 
Resolution af 21. Mai 1847 bestemt, at Pastoral- 
'seminariet skulde træde i Kraft den 1. Oktober 
næstelter, og organiseres efter de í bemeldte Reso- 
lution indförte Grundbestemmelser, hvorhos den da- 
værende Direction for Universitetet og de lærde 
Skoler blev bemyndiget til, efterat Dannelsesanstal- 
ten havde begyndt sin Virksomhed, í Overeensstem- 
melse med de nævnte Grundbestemmelser, og naar 
de fornödne Betænkninger og Forslag fra Forstanderen 
og Ephoratet vare modfagne, allerunderdanigst at 
forelægge Hans Majestæt til allerhöjest Approbation 
en yderligere udviklet Plan til et: Reglement for 
bemeldte Anstalt. Da Ephoratet blev meddeelt denne 
kongelige Resolution, blev der ikke given nogen 


6 


framfylgja þessum grundvallarreglum, heldur voru 
þeir og forstöðumaðurinn látnir sjálfráðir að því. 
En eptir beiðni forstöðumannsins sendi þó háskóla- 
stjórnin honum seinna athugasemdir þær, sem kenn- 
ararnirí guðfræði við háskólann höfðu gjört. Þegar 
prestaskólinn hafði staðið árlángt (9: frá 1. okt. 1847 
til júnímánaðar-lóka 1848), sendi forstöðumaður 
hans umsjónarmönnunum frumvarp til reglugjörðar 
fyrir prestaskólann, er hann hafði tekið saman og 
byggt á þeim grundvallarreglum, sem gefnar voru 
í fyr nefndu konúngsbréfi, með hliðsjón bæði af 
uppástáúngum biskupsins og guðfræðinga háskólans,“ 
og jafnframt af því,. sem reynslan þegar var búin 
að kenna honum. Þetta frumvarp sendu umsjónar- 
mennirnir ásamt athugasemdum sínum stjórnarherra 
kennslumálanna, óg lagði hann það til. grundvallar 
fyrir „þeirri reglugjörð fyrir prestaskólann, sem hann. 
30. júlí 1850 bar undir konúng og fékk af honum 
staðfesta, en þó að eins til bráðabyrgða, vegna þess að 
prestaskólinn var þá búinn að standa svo stutta stund. 
Reglugjörðin hljóðar þannig: 
gn 
Sá er tilgángur prestaskólans í Reykjavík, að 
fræða svo þá, sem í hann gánga, að þeir verði 
menntaðir kennimenn, uppbyggilegir sálusorgarar og 
nytsamir embættismenn. 
2. 
Tilsögnina skal veita í fyrirlestrum, og skulu 
kenhslugreinirnar vera þessar; 1, Útskýríng ritn- 


í 


Oplysning om Udförelsen af disse Grundbestem- 
melser, der saaledes var overladt:til Forstanderen og 
Ephoratet. Senere blev efter Forstanderens An- 
modning af Directionen tilstillet ham det theologiske 
Facultets Bemærkninger. Efterat Pastoralseminariet 
havde í eet Aar væreti Virksomhed (o:fra 1. October 
1847 til Juni Maaneds Udgang '1848), indsendte . 
Forstanderen til Ephoratet et af ham udarbeidet Ud- 
kast til et Regulativ for dette Institut,. bygget paa 
de í ovenmeldte allerhöjeste Resolution indeholdte 
Grundbestemmelser, samt affattet saavel med Hensyn 
til deaf Biskoppen og de theologiske Professorer af- 
givne Betænkninger, som ogsaa til den vundne Er- 
faring.  Dette Udkast fremsendte derpaa Ephoratet, 
ledsaget af dets Bemærkninger, til Cultusministeren, 
der lagde samme til Grund for det Regulativ for 
Pastoralseminariet, som han den 30. Juli 1850 
forelagde Hans Majestæt til Approbation, dog, med 
Hensyn til den korte Erfaring, kun som forelöbigt. 
Regulativet lyder saaledes: 


81. 
Pastoralseminariet í Reykjavik har dot Formaal, 
at uðdanne sine Alumner til oplyste Geistlige, op- 
byggelige Sjælesörgere og duelige Embedsmænd. 


ai 
Gjedstandene for Underviisningen, der meddeles 
i Form af Forelæsninger, ere fölgende: 1, Exegese, 


8 


íngarinnar, ásamt inngángi til gamla og nýja testa- 
mentisins. 2, Trúarfræði, biblíuleg og kirkjuleg. 3. 
Kristileg siðafræði. 4, Kirkjusaga, ásamt biblíusögu 
og sögu trúarlærdómanna. 5, Kennimannleg guðfræði: 
a, Prédikunarlist; skulu þar gefnar stuttar reglur, 
en þó greinilegar, um prestlega málsnilld, að því 
leyti sem auðið er eptir almennum lögum hugsun- 
arinnar; jafnframt skulu við hafðar stöðugar æf- 
íngar, bæði í því að taka saman ræður og bera þær 
fram. ð, Barnaspurníngarfræði; hún skal. að eins 
vera innifalin í því, að venja prestaefnin við að 
spyrja börn með tilsögn kennarans. ce, Kennimann- 
leg guðfræði í þreingri merkíngu; hún skal: vera 
leiðarvísir í því, að verja guðsorði í ýmsum sörleg- 
um ytri og innri kríngumstæðum og atvikum lífs- 
ins, t.a.m. í þjónustu sakramentanna, vitjun sjúk- 
línga, húsvitjun; sömuleiðis skulu þar gefnar reglur 
um  guðsþjónustugjörð.  Sálarfræðislegar hugleið- 
íngar skal teingja við kennimannlegu guðfræðina. 
Þegar því verður við komið, skal kenna í 
fyrirlestrum almennan kirkjurétt, en einkum ís- 
lenzkan kirkjurétt, og fræða prestaefnin um hinar 
helztu kirkjulegu tilskipanir, um skýrslur, sem prest- 
ar eiga að gefa, um stjórn á fátækra-málefnum og 
um forstöðu prestakalla, ásamt kirkju og kirkjujörðum. 
de EN 5 
Þeir, sem vilja fá kennslu í prestaskólanum, 
verða áður að hafa geingið undir burtfararpróf í lat- 
ínuskólanum; en þeir, sem inntöku beiðast í presta- 


1 


9 


med Indledninger saavel til det Gamle som det Nye 
Testament. 2, Bibelsk-kirkelig-symbolsk Dagmatik. 
3, Christeliz Moral. 4, Kirkehistorie, tilligemed Bibel- 
og Dogmehistorie. 5, Praetisk Theologie: a, Ho- 
miletik, der angiver korte og tydelige Regler for 
den geistlige Talekonst, og förer dem, saavidt mu- 
igt, tilbage til Tænkningens almindelige Love (Lo- 
gik), i Forbindelse med jævnlige Övelser, saavel i * 
at udarbeide en Prædiken, som at holde den. %, 
Catechetik, der bliver at indskrænke til practiske 
Övelser under Lærerens Veiledning. ce, Pastoral- 
theologie: Anviisning til det guddommelige Ords 
Anvendelse paa særegne indre og ydre $tillinger og 
Forhold i Livet, saasom: Sacramenternes Admini- 
stration, Sygebesög, Huusbesögelser og en liturgisk 
Anviisning. Til Pastoraltheologien knyttes psycholo- 
giske Betragtninger. 

Naar Leilighed dertil haves, holdes et Fore- 
læsningscursus over- saavel den almindelige, som 
naynlig den islandske Kirkeret, og Seminaristerne 
bibringes Kundskab om de vigtigste gjeldende geist- 
lige Anordninger, om geistlige Indberetninger, Fattig- 
væsenets Bestyrelse, samt Bestyrelsen af et Benefi- 
cium med Kirke og Mensal-gods. É 

325) 

Adgang til Benyttelse af Pastoralseminariets 
Underviisning betinges af en absolveret Afgangsexa- 
men ved den islandske lærde Skole, og vil det for 
dem, der melde sig til Optagelse sildigere end et 


10 
skólann, þegar meir en ár er liðið frá því, er þeir 
af luku burtfararprófi í skólanum, skulu skyldir áð- 
ur að gánga undir inntökupróf í prestaskólanum. 
Með þessu skilyrði fá þeir, sem útskrifaðir eru úr 
skólanum, eða hafa geingið undir fyrsta próf á há- 
skólanum, inntöku í prestaskólann, þángað til full- 


2 


komið burtfararpróf kemst á í skólanum. 


4. gr. 

Inntökupróf skulu kennarar prestaskólans halda 
með tilsjón biskupsins. Prófsgreinirnar skulu vera 
þessar: að snúa latínu og grísku á íslenzku, la- 
tínskur stýll, mannkynssaga, og ebreska fyrir þá, 
sem.hug hafa á að fá í henni ýtarlegri tilsögn, 
sem“ kostur verður gefinn á í prestaskólanum. 

Skal yfirheyrslan einkum miða til þess, að komast 
að því, hve mikilli almennri menntun í vísindum og 
andlegum þroska hver einn hefur náð, meðan hann 
dvaldi í skóla. Reynist sá, sem undir prófið geing- 
ur, hæfur til inntöku í prestaskólann, fær hann, að 
afloknu prófi, einhverja af þessum 3 einkunnum: 


admissus cum laude, admissus, eða viæ admissus. 


5. gr. 
Kennslunni skal svo hagað, að henni verði 
lokið á tveim árum; en eins og hver sá, sem þess 
beiðist, skal eiga kost á að halda leingur áfram 
lærdómsiðkunum, þannig skulu og stjórnendur presta- 


1l 


Aar efterat de have taget Afgangsexamen i Skolen, 
være nödvendigt, forud at underkaste sig et Tenta- 
men ved Pastoralseminariet. Indtil fuldstændig Af- 
gangsexamen bliver afholdt ved Skolen, have de, 
der ere dimitterede derfra eller have taget Examen 
Artium, Adgang til Optagelse i Pastoralseminariet, 
under de her foreskrevyne Betingelser. 


SA 

Ved et saadant Tentamen, der bliver at fore- 
tage af Pastoralseminariets Lærere, under Tilsyn af 
Biskoppen, som geistlig Ephor, skulle Examensgjen- 
standene være: QOversættelse fra Latin og Græsk, 
„en latinsk S$tiil, Historie, samt Hebraisk for dem, 
der önske at dceltage i den videre Underviisning i 
dette Sprog, som tilbydes ved Pastoralseminariet. 
Bör Examinationen især gaae ud paa at pröve, hvil- 
ken almindelig literair Dannelse og aandelig Moden- 
hed Candiðaten under det tilbagelagte Skolecursus 
har opnaaet.  Naar Candidaten ellers befindes at 
være moden til Optagelse í Pastoralseminariet, med- 
deles for Udfaldet af Tentamen Characteren: ÁAd- 
missus cum laude, Admissus, eller Vix admissus. 


8 5. 

Underviisningen indrettes saaledes, at den kan 
absolveres i to Aar; men ligesom det skal være dem, 
- som önske saadant, ufórmeent, at fortsætte deres 
Forberedelse i længere Tid, saaledes vil og af Pas- 
toralseminariets Bestyrelse kunne meddeles Tilladelse 


12 


4 


skólans geta veitt leyfi til, að gánga undir próf 
- eptir skemmri tíma en tvö ár. 


6. gr. 
Þeir, sem vilja fá þvílíkt leyfi, skulu bréflega 
beiðast þess af umsjónarmönnum prestaskólans, um 
„leið „og þeir sækja um inntöku í prestaskólann, og 
gánga síðan undir frumpróf í biblíuþýðingu, kirkju- 
sögu, trúar- og siða-fræði; skal prófi þessu hagað 


2 


á sama hátt, sem fyrir er skipað um inntökuprófið 
í 4. gr.i forstöðumaður prestaskólans sendir síðan 
skýrslu um afdrif prófsins umsjónarmönnum presta- 
skólans, og veita þeir þá leyfi það, sem um vár 
beðið, en þó einúngis þegar svo stendur á, að 
prófdómendur í einu hljóði hafa álitið þann, sem 
undir próf gekk, til þess hæfan. 
(6347. 
Prestaskóla-árið byrjar 1. dag októbermán., og 
endar 30. dag júnímán.; er þá sumarleyfi um 3 
mánuði, júlí, ágúst og september. Ári þessu skal 
skipta í tvo hluti, og nær hinn fyrri fram í miðj- 
an“ febrúarmánuð, en hinn síðari til júnímánaðar- 
loka. Í byrjun hvers skólamissiris semur forstöðu- 
maðurinn lestrartöflur, sem umsjónarmennirnir eiga 
að samþykkja;, lestrartöflur þessar skulu sýna, 
hvernig kennslunni miðar áfram, bæði yfir höfuð 
að tala og í hverri einstakri vísindagrein, sem 
nefnd er í 2. gr. Ekki skal verða hlé á kennsl- 
unni, nema á sunnu- og helgi-dögum, og þar að auki 


Sal. 


til at indstille sig til Examen efter en kortere For- 
beredelsestid end to Aar. 
S 6. 

De, som maatte áttraae en saadan Tilladelse, 
bör samtidig med deres Ansögning om Optagelse 
i Pastoralseminariet derom indgive et skriftligt An- 
dragende til Ephoratet, og derpaa underkaste sig en 
forelöbig Examen í Exegetik, Kirkehistorie, Dogma- 
tik og Moral, der afholdes paa samme Maade, som 
foreskrevet er med Tentamen i 8 4, hvorefter Til- 
ladelsen meddeles af Ephoratet, dog ikkun 1 det 
Tilfælde, at Vedkommende, ifölge den Indberetning, 
som Forstanderen for Pastoralseminariet har at af- 
give om Udfaldet af en saadan Examen, al Censo- 
rerne eenstemmigen dertil er anseet moden. 

ST. 

Ved Pastoralseminariet begynder Studieaaret 
den 1. October og sluttes den 30. Juni saaledes, 
at der höldes Sommerferie í de tre Maaneder: Juli, 
August og September. Det deles i to Semestre, 
hvoraf det förste gaaer til Midten af Februar, det 
sidste til Slutningen af Juni-Maancd. T Begyndelsen 
af hvert Semester indsender Forstanderen for Pas- 
toralseminariet Lectionstabeller til Ephoratets Ap- 
probation, der vise, hvorledes Underviisningen i det 
Hele, som i de enkelte under $2 anförte Diseipliner 
skrider frem. T Studieaarets Löb afbryðes Under- 
viisningen ikkun ved Sön- og Helligdagene, samt 
ved Juul, Paaske og Sommerferien, og bör den 


14 


í jóla-, páska- og sumar-leyfi, og skal kennslutíðin í 

hverri viku vera að minnsta kosti 36 stundir. 
8. gr. j 

Burtfararpróf skal ár hvert halda í miðjum 

ágústmán. Í próftöflu þeirri, sem forstöðumaður 


' prestaskólans sendir áður umsjónarmönnunum, skulu 


vera tilgreindar greinir þær, sem prófið verður hald- 
ið í; þar skal og skýrt frá, í hverri röð prófið 
skuli fara fram. Prestaefnin skal reyna í öllum 
þeim kennslugreinum, sem taldar eru í 2. gr., og 
skal haga prófinu þannig: 

1. Í biblíuþýðíngu er prófið bæði munnlegt og 
skriflegt í því, sem yfir farið hefur verið í 2 ár 
úr nýja og gamla testamentinu. Auk inngángsins 


til N. Ts., skal það, sem yfirfarið hefur verið á frum- 


máli N. Ts., að minnsta kosti ná yfir þetta: eitt- 
hvert af hinum leingri þremur fyrstu guðspjöllum, 
guðspjall Jóhannesar, kennimannlegu bréfin, bréfið 
til Rómverja, bréfið til Efesusmanna, bréfið til Gala- 
tíumanna, eða fyrra bréfið til Korintuborgarmanna ; 
en aðrar bækur N. Ts. skal yfirfara á íslenzkri 
túngu. Í G. T. skal prófið vera úr inngánginum 
til G. Ts., og þeim kafla úr því á íslenzku máli, 
sem lesinn hefur verið á prestaskólanum, og þeir, sem 
gánga undir próf í ebresku, skulu hafa yfirfarið 
1 bók í sálmunum, eða jafnlángan kafla í spá- 
mönnunum á frumtúngu G. Ts. 

2, Í trúarfræði, og 

3, í siðafræði er prófið bæði skriflegt og munnlegt. 





15 


ugentlige Underviisning idetmindste indbefatte 36 
Timer. 
88. 

En offentlig Afgangsexamen afholdes hvert Aar 
i Midten af August-Maaned, og indsender Forstan- 
deren for Pastoralseminariet i Forvejen til Epho-. 
ratet en Examenstabel, der indeholder en Forteg- 
nelse over samtlige Examensgjenstande, samt An- 
givelse af den Orden, hvori Examen foregaaer. 
Ved denne Examen blive Alumnerne at pröve í 
samtlige under $ 2 anförte Underviisningsgjenstande, 
nemlig: Et 
1, Í Exegetik anstilles saavel skriftlig som 
mundtlig Pröve i hvad der í to Aar er læst i det 
Nye og i det Gamle Testament, hvilket idetmindste 
maa indbefatte: i det Nye Testament, foruden Ind- 
ledningen til samme, i Grundsproget: et af de större 
synoptiske Evangelier, Johannis Evangelium, Pasto- 
ralbrevene, Romer-, Epheser-, Galater-, elker det förste 
af Korinther-brevene, ogi Modersmaalet: det öyrige 
Nye Testament. I det Gamle Testament: Indled- 
ningen til samme, og det Qvantum af Testamentet 
i Modersmaalet, som har været for6draget í Pasto- 
ralseminariet, samt for dem, der opgive Hebraisk 
til Examen: 1 Bog af Psalmerne, eller et tilsvarende 
Qvantum af Propheterne, i Grundsproget. 

2, I Dogmatik og í 

3, í Moral aflægges en skriftlig og en mundt- 
lig Pröve. E 


16 


4, Í kirkjusögu, ásamt biblíusögu og sögu trú- 
arlærdómanna, er prófið einúngis munnlegt. 

5, Í prödikunarlist er hið skriflega próf inni- 
falið í því, að semja prödikun út af einhverjum til- 
teknum texta, en munnlega prófið í því, að presta- 
efnin flytja ræðuna í viðurvist prófdómenda við lok 
prófsins. , 

Byrl barnaspurníngarfræði er prófið einúngis 
fólgið í barnaspurníngu, og skulu umsjónarmenn 
prestaskólans sjá svo til, að nokkur börn séu í því 
skyni kölluð til kirkju. 

7, Í kennimannlegri guðfræði og 

8, í kirkjurétti skal, eptir því sem á stendur, 
annaðhvort halda sérstakt próf, eða taka það sam- 
an við prófið í öðrum kennslugreinum, t. a. m. 
' trúarfræði og kirkjusögu; en hvort heldur er, skulu 
einkunnir fyrir hinar fyrnefndu greinir jafnan lagð- 
ar saman við einkunnirnar fyrir trúarfræði og kirkju- 
sögu. 

9. gr. ; 

Burtfararpróf skal haldið í viðurvist biskups- 
ins af kennendum prestaskólans, og skiptast þeir á 
um að hafa tilsjón hjá þeim, sem útskrifast, meðan 
þeir eru að leysa úr hinum skriflegu spurníngum. 
Bæði skrifleg og munnleg svör skal biskup og hinir 
föstu kennendur prestaskólans dæma, og ákveða 
þeir hver um sig, jafnskjótt og þeir hafa gefið at- 
kvæði sitt í hverri prófgrein, einhverja af þess- 
um einkunnum: „afbragðsvel, dável, vel, sæmilega, 


17 


4, T Kirkehistoric, med Bibel- og Dogmehistorie, 
anstilles alene mundtlig Examination. 

5, Í Homiletik bestaaer den skriftlige Pröve i 
Udarbeidelse af en Prædiken over et opgivet Æmne; 
den mundtlige i at afholde den udarbeidede Præ- 
diken, hvilket foretages henimod Examens Slutning 
i Censorernes Nærværelse. 

6, I Catechetik bestaaer Pröven alene i Cate- 
chisation, hvortil endeel Börn, efter Ephoratets For- 
anstaltning, sammenkaldes í Kirken. 

7, I Pastoraltheologie og 

8, i Kirkeret anstilles, efter Omstændighederne, 
enten en særskilt mundtlig Pröve, eller, hvad deraf 
er læst í Pastoralseminariet, medtages under Exa- 
minationen af andre Discipliner, saasom Dogmatik 
og Kirkehistorie, hvortil Characteren for de först- 
næynte í begge Tilfælde bör henlæpgges. 


80. 

Examen afholdes í Biskoppens Nærværelse af 
Pastoralseminariets Lærere, der skiftes til at have 
Tilsynet med de skriftlige Udarbeidelser; men saa- 
vel disse, som de mundtlige Præstationer, bedöm- 
mes af Biskoppen og de faste Lærere, der hver 
for sig, umiddelbart efter Bedömmelsen af enhver 
Pröve, meddeler en af fölgende Specialcharaeterer: 
Udmærket godt, Meget godt, Godt, Temmelig qodt, 


18 


laklega, illa. Síðan skal leggja saman atkvæði 
prófdómendanna, óg gjöra af þeim einstaka einkunn 
í hverri prófgrein; en í þeim greinum, sem prófið 
er bæði munnlegt og skriflegt í, skal leggja saman 
atkvæði fyrir hvorttveggja, og gjöra af eina ein- 
staka einkunn fyrir alla greinina; þó skal prédikun- 
arlist vera undanskilin; þar skulu vera tvær ein- 
kunnir, önnur fyrir að semja ræðuna, og hin fyrir 
framburð. Fyrir prófgreinir þær, sem taldar eru, 
verða þannig gefnar T einstakar einkunnir, eða: 1 
fyrir biblíuþýðingu, 1 fyrir trúarfræði, 1 fyrir siða- 
fræði, 1 fyrir kirkjusögu, 2 fyrir prödikunarlist, og 
1 fyrir barnaspurníng. Fyrir kennimannlega guð- 
fræði og kirkjurétt skal þar á mót ekki gefa sér- 
staka einkunn (eins og getið var um í 8. gr.), og 
hefur þá prófið í þessum greinum engin beinlínis 
áhrif á aðaleinkunnina. 


10. gr. ; 
Hinar einstöku einkunnir gilda þetta í tölum: 
afbragðsvel == 8; dável == 7; vel== 5; sæmi- 


lega =1; laklega=— 1; illa = 23. Ur 
hinum einstöku einkunnum skal búa til eina aðal- 
einkunn, sem heitir: fyrsta einkunn, önnur ein- 
kunn, eða priðja einkunn; er hún ákveðin eptir 
tölugildi hinna einstöku einkunna samtals á þessa 
leið: til fyrstu einkunnar þarf að minnsta kosti 4 
dável og 3.vel, eða 43 tölur; til annarar einkunnar 
4 vel og 3 sæmilega, eða 23 tölur; til þriðju ein- 








Eg 


Maadeligt, Slet. De af Censoreme afgiyne Cha- 
racterer sammenlægges, og eraf uddrages een Spe- 
cialcharacteer for hver Pröve; men i de Fag, í 
hvilke baade en skriftliz og en mundtlig Pröve af- 
lægges, sammenlægges Characteren til een Special- 
characteer for hele Faget, dog med Undtagelse af 
Homiletiken, hvor Charactererne, den ene for Talens 
Udarbeidelse, den anden for det mundtlige Fóre- 
drag, holdes adskilte som to Speeialcharacterer; og 
vil der saaledes for de nævnte Examinationsfag falde 
syv Specialcharacterer, nemlig: for Exegetik een, 
Dogmatik een, Moral een, Kirkehistorie een, Ho- 
miletik to og Catechetik een. For Pröven i Pasto- 
raltheologie og Kirkeret gives derimod ikke særskilt 
Characteer (som i 8 8 bemærket), og har den saa- 
ledes ingen umiddelbar Indflydelse paa Bestemmel- 
sen af Hovcdcharacteren. 
8 10. 

Specialcharactererne tillægges fölgende Talvær- 
dier: Udmærket godt = 8, Meget godt == 7, Godt 
=5, Temmelig godt== 1, Maadeligt = — 7, 
Slet=—- 23. Af de faldne Specialcharacterer ud- 
drages en Hovedcharacteer, der benævnes: Förste, 
Anden, eller Tredie Charaeteer, og bestemmes ved 
Speeialcharacterernes sammenlagte Talværdi efter 
fölgende Forhold: Til förste Charaeteer fordres 
idetmindste 4 meget godt og 3 godt, eller 43 Points. 
Til anden Characteer fordres idetmindste 4 godt 
og 3 temmel. godt, eller 23 Points. tredie Oha- 


20 


kunnar 2 vel og 5 sæmilega, eða 15 tölur. Við 
fyrstu einkunn má bæta þeim viðauka afbragðsvel, 
og þarf til þess að minnsta kosti 4“afbragðsvel og 
3 dável, eða 53 tölur; á sama hátt skal og skipta 
annari einkunn í tvo staði, og heitir hið efra stig 
önnur betri einkunn, og þarf til þess að minnsta 
kosti 7 vel, eða 35 tölur. Nái hinar einstöku ein- 
kunnir saman lagðar ekki 15 tölum, má ekki 
heita, að sá, sem svo stendur á fyrir, hafi af lokið 
prófi, og getur hann þá ekki geingið undir nýtt próf, 
fyr en að ári liðnu. 


A 


Umsjónarmenn prestaskólans taka mann, til að 
rita í bók hin helztu atriði úr yfirheyrslunni; skal 
sú bók vera fullgild. Aó loknu prófi gefur for- 
stöðumaðurinn hverjum þeim, sem hefur af lokið því, 
vitnisburðarbröf, og setur undir það innsigli presta- 
skólans; þar skal til greina bæði aðaleinkunn og allar 
einstakar einkunnir, og gefa vitnisburð fyrir iðni, 
ménntun og siðferði.  Vitnisburðarbréfið skal síðan 
rita í prófbókina, og staðfest eptirrit þess skal senda 
umsjónarmönnum prestaskólans. Prenta skal á ári 
hverju stutta skýrslu bæði um afdrif prófsins og 
alla tilhögun á kennslunni. 


TA 


Einkunnir guðfrætínga frá háskólanum í Kaup- 


21 


racteer fordres idetmindste 2 godt og 5 temmel. godt, 
ellel 15 Points. Förste Characteer kan forhöjes 
med Tillægget: Med Udmærkelse, hvortil idetmindste 
fordres en Talværdi af 4 udmærket godt og 3 meget 
godt, eller 53 Points; og ligeledes kan anden Cha- 
racteer deles í to Dele, hvoraf förste Deel kaldes: 
Anden Charaeteer med Föje og indbefatter idet- 
mindste 7 godt, eller 35 Points. Med Specialcha- 
Tacterer af en mindre Talværdi en 15 Points an- 
tages den Vedkommende ikke at have bestaaet Exa- 
men, í hvilket Tilfælde han ikke kan indstille sig 
til Examen igjen förend efter et Aars Forlöb. 
$ 11. 

Af Ephoratet antages en Protocolfðrer, der í 
en dertil authoriseret Protocol indförer de vigtigste 
Momenter af Examinationen. Etter afholdt Examen 
meddeler Forstanderen for Pastoralseminariet En- 
hver, der har bestaaet Examen, et med Pastoralsemi- 
nariets Segl forsynet testimonium, der indeholder 
saavel den erholdte Hovedcharacteer, som samtlige 
Speeialeharacterer, tilligemed et Vidnesbyrd om den 
Paagjeldendes Flid, Dannelse og Sædelighed, hvor- 
paa det indföres í Examensprotocollen, og en vidi- 
meret Afskrift deraf tilstilles Ephoratet.' En kort 
Beretning bliver aarligen at trykke, saavel om Ud- 
faldet af Examen, som Underviisningens Gang i det 
Hele. 

819. 
Fölgende Characterer for theologiske Candi- 


22 


mannahöfn og prestaefna úr prestaskólanum skulu 
gánga jafnhliða þannig: 


„£ háskólanum: á í prestaskólanum : 

Laudabilis ....... jafnt afbragðseinkunn; 

Haud illaud. prími gradus — fyrstu einkunn; 

Haud illaud. secundi gr. — annari einkunn; 

Non eontemnendus ... — þriðju einkunn. 
13. gr. 


„ Prestaskólinn, sem eptir ákvörðun sinni er æðri 
menntunarskóli handa prestaefnum á Íslandi, er 
vísindastofnan sér í lagi, og að öllu leyti út af fyrir 
sig. Prestaskólinn skal vera undir yfirumsjón stipts- 
yfirvaldanna, en öll nákvæmari umsjá skal falin for- 
stöðumanni prestaskólans á hendur; hann skal og 
stýra kennslunni, og eru honum til aðstoðar í kennsl- 
unni settir tveir fastir kennarar. Þar að auk er stipts- 
yfirvöldunum gefið vald til, að taka tímakennara til 
að halda. fyrirlestra í kirkjurðtti, og saungkennara til 
að kenna prestaefnunum að tóna. 


ll. Kennararnir og kennslan. 

Auk Drs. P. Péturssonar, sem 21. dag maí- 
mán. 1847 var af konúngi kjörinn til forstöðumanns 
prestaskólans og Lector theol., var honum til að- 
stoðar við kennsluna af stiptsyfirvöldunum. settur 
aðjúnkt við latínuskólann 8. Melsteð, en síðan var 
honum af konúngi 17. dag septembermán. s. á. 
veitt kennaraembætti við prestaskólann. Ári síðar 
var söra H. Árnason settur af stiptsyfirvöldunum 


23 


dater fra Kjöbenhavns Universitet og Candidaterne 
fra Pastoralseminariet stilles ligemed hinanden: 


Ved Universitetet: Ved Pastoralseminariet: 
Eaudabilis is Sir sa .. = 1.Charactcer med 
Udmærkelse ; 


Haud illaudaðd. prími gradus == 1. Characteer ; 

Haud illaudab. secundi gradus == 2. Characteer ; 

Non contemnendus ..... 38. Characteer. 
S<13.. 

Pastoralseminariet, der ifölge sin Bestemmelse 
er en höjere Dannelsesanstalt for vordende Geistlige 
paa Ísland, er en for sig bestaaende selvstændig 
Læreanstalt. Stiftsövrigheden har. Overtilsyn med 
denne Dannelsesanstalt, men det nærmere Tilsyn 
besörges og Underviisningen ledes af Forstanderen, 
til hvis Medhjelp ved Underviisningen 2 Docenter 
ansættes.  Desuden bemyndiges Stiftsövrigheden til 
at antage en Timelærer til at afholde. Forelæsninger 
over Kirkeretten, samt en Syngelærer til at under- 
vise de Studerende í Messning. 


1I. Lærerne og Underviisningen. 

Foruden Dr. P. Pétursson, som den 21. Mai 
1847 allernaadigst var udnævnt til Forstander for 
Pastoralseminariet og Lector theologiæ, blev 8. Mel- 
steð, Adjunet ved den lærde Skole, af Stiftsöyrig- 
heden „antaget til Medhjelp ved Underviisningen, 
ínen under 17. September s. A. ansat som Docent 
ved Læreanstalten. Næste Aar blev Pastor H. Arne- 


24 


til.að kenna forspjallsvísindi, sálar- og hugsunar- 
fræði, í prestaskólanum, en 14. maí 1850 var hann 
af konúngi kjörinn til að vera kennari við presta- 
skólann. Hinir föstu kennarar við prestaskólann eru 
þannig 3 með forstöðumanninum. 

Fyrsta árið, frá byrjun októbermán. 1847 til 
júnímánaðar-loka 1848, var lesið fyrir þeim, sem 
komu á prestaskólann, öllum í einu lagi, en þegar 
nýir bættust við árið eptir, varð að hafa þá sína í 
hvoru lagi, þar eð hinir nýkomnu ekki voru svo 
undirbúnir, að þeir gætu fylgzt með hinum, sem 
leingra voru komnir; vegna þessa voru prestaskól- 
anum feingnar 2 stofur til fyrirlestra, fyrst í skóla- 
húsinu, og frá því árið 1850 hafa þær verið leigð- 
ar úti í bænum fyrir 200 rdl., sem stjórnin veitir 
prestaskólanum árlega til húsaleigu, eldiviðar og 
ljósa. 

Kennslugreinunum er, skipt milli kennaranna á 
þessa leið: 

a, Biblíupýðíng. Forstöðumaðurinn fer með 
prestaefnunum í tvö ár yfir þessar bækur N. Ts.: 
kennimannlegu bréfin, bréfið til Efesusmanna, Róm- 
verjabréfið, 1. bréfið til Korintuborgarmanna, og bæði 
bréfin til Tessaloníkumanna. Kennari S. Melsteð 
les með báðum deildum annað árið 3 fyrstu guð- 
spjöllin, og hitt árið Jóhannesar guðspjall og bröf 
hans; þar að auk með fyrri deildinni annaðhvort 
bréfin til Galatíu- og Filippi-manna og Jakobs bréf, 


95 


sen af Stiftsövrigheden constitueret til at holde pro- 
pædevtiske Forelæsninger, navnlig over Psychologie 
og Logik ved Pastoralseminariet, men under 14. 
Mai 1850 allernaadigst beskikket til Docent ved 
samme. Lærerpersonalet bestaaer saaledes af 3 faste 
Lærere, Forstanderen iberegnet. 

I det förste Aar, nemlig fra Síklnddksað af 
October-Maaned 1847 til Udgangen af Juni-Maaned 
1848, var der kun eet Hold Studerende, men í det 
fölgende Aar blev det ved nye Alumners Optagelse 
nödvendigt at dole dem i to Classer, da de nys 
optagne manglede den fornödne Forberedelse forat 
kunne fölge med de videre komne.  Paa Grund 
heraf fik Pastoralseminariet to Læsestuer, först í 
Skolebygningen, og siden A. 1850 i Byen, for en 
aarlig Leje af 200 rdl., der allernaadigst. ere be- 
vilgede til Anskaffelse af Læsestugr, Brændsel og 
Belysning. 

Underviisningsgjenstandene ere fordeelte mellem 
Lærerne paa fölgende Maade: 

a, Exegetik. Forstanderen gjennemgaaer i to 
Aar med Alumnernc fölgende Böger af det Nye 
Testament: Pastoralbrevene, Epheser-, Romer- og 
det förste af Corintherbrevene, samt begge Brevene 
til de Tessaloniker. Docent $S. Melsteð gjennem- 
gaaer med begge Afdelinger det ene Aar de 3 
synoptiske Evangelier, og det andet Aar Johannis 
Evangelium og hans Breve; med den förste Afde- 
ling enten Galater- og Philippenser-Brevene, samt 


1 


26 - 
eða bréfið til Ebreskra. Allar þessar bækur eru | 


' lesnar á frummálinu-með nákvæmum samanburði og 


ýtarlegum skýríngum, og jafnframt iðulega bæði 
yfirheyrt munnlega úr því, sem lesið er, og haldnar 
skriflegar æfíngar.  Kennararnir hafa látið sér annt 
um, að lega sem mest af biblíuþýðingu fyrra lestrar- 
árið, nl. 10 til 12 tíma í hverri viku, svo stúdent- 
arnir gætu sem fyrst náð þeim grundvelli, sem trú- 
ar- og siða-fræði eru byggðar á. Þar á mót hafa 
þeir, vegna hins nauma tíma, sem ætlaður er til 
kennslunnar, ekki getað komizt yfir að yfirfara hinar 
aðrar bækur N. Ts. á íslenzku, eins og gjört er ráð 
fyrir í reglugjörðinni, nema að svo miklu leyti sem 
sagt er frá inntakinu í postulanna-gjörníngum, bæði 
í inngángi sumra Páls bréfa, og sér ílagi í kirkju- 
sögunni. En þar eð það, sem lesið er í frummálinu, 
er talsvert meira en það, sem minnst er til tekið 
í reglugjörðinni, virðist þetta vera fullkomið jafn- 
vægi þess, sem fyrir. skipað er að lesa, og það 
því fremur, sem það mun verða affarabetra fyrir 
prestaefnin, að vel sé farið í það, sem lesið er, en 
að lauslega sé hlaupið með þeim yfir meira. Ekki 
hefur því heldur orðið komið við, að lesa kafla úr 
gamla testamentinu sér á parti á Íslenzku, heldur 
hafa að eins þeir staðir verið útskýrðir, sem vitnað 
er til í N.T., og, nær tækifæri hefur gefizt, útlistað 


27 
Jacobs Brev, eller Brevet. til de Hebræer. Alle 
disse Böger blive med nöjagtige Jævnförelser „og 
udförlige Forklaringer gjennemgaaede i Grundspro- 
get, hvorhos der jævnlig anstilles mundtlige Exa- 
minatorier og holdes skriftlige Övelser. Lærerne 
have bestræbt sig for at gjennemgaae saa meget 
som muligt af det Nye Testamentes Exegese í det 
förste Aar, nemlig 10—12 Timer om Ugen, for at 
de Studerende snarest muligt kunde blive funderde 
i denne Disciplin, som den Grundvold, hvorpaa Dog- 
matiken og Moralen ere byggede. Derimod have 
de paa Grund af den korte Tid, hvortil Underviis- 
ningen er indskrænket, ikke kunnet overkomme at 
gjennemgaae de övrige Böger af det Nye Testament 
i Modersmaalet, saaledes som det er foreskrevet i 
Regulativet, undtagen forsaavidt Indholdetaf Apost- 
lernes Gjerninger er meddeelt saavel í Indledningen 
til nogle af Pauli Breve, som naynlig i Kirkehisto- 
rien. Men da det Pensum, som læses i Grund- 
sproget, er betydelig större end det, som Regulativet 
fordrer som Minimum, er dette -formentligen et 
Æqvivalent for det Normerede, saa meget mere, 
som en udförlig Udvikling af det Læste vistnok vil 
være til större Gayn for Alumnerne, end om et 
större Qvantum kun löselig blev gjennemgaaet. 1 
dei Gamle Testament har man heller ikke faaet Tid 
til at gjennemgaae et særskilt Qvantum i Moders- 
maalet, men har maattet indskrænke sig til at for- 
tolke de Steder, der ere citerede i det Nye Testa- 


28 


samband kristindómsins og Gyðíngatrúarinnar, skyld- 
ugleiki þeirra og mismunur; einnig hefur Gyðínga- 
sagan verið tekin inn í kirkjusöguna. Ekki hefur 
heldur neitt orðið lesið í G. T. á frummálinu, af 
því þeir, sem geingið hafa á prestaskólann, ekki 
hafa skilið ebresku; en hvorki leyfir tíminn né til- 
gángur prestaskólans, að þeim sé þar kennd mál- 


fræði, þar eð þetta virðist heyra til frummenntun- 


arinnar. / 
b, Trúarfræði. Forstöðumaðurinn heldur fyrir- 


„lestra yfir trúarfræðina 4—5 tíma í viku fyrra árið, 


og hér um bil 2 tíma í viku seinna árið, skiptir 
henni, í kafla, og þeim aptur í greinir, sem hann 
nákvæmar útlistar. Hann hefur stundum yfirheyrt 
stúdentana úr henni munnlega, og þar að auki ætíð 
lagt fyrir þá skriflegar spurníngar úr henni til 
úrlausnar, og til þess varið tveimur eptirmiðdags- 
tímum einu sinni í hverri viku fyrra árið, en færri 
tímum seinna árið, og varið þá þeim mun fleiri etil 
kennimannlegu guðfræðinnar. 

ce, Siðafræði. Kennari S. Melsteð kennir siða- 
fræði hið síðara lestrarár 4 tíma í viku. Til grund- 
vallar fyrir þessum fyrirlestrum hefur verið lagt 
„Grundrids til Moralphilosophiens System“ eptir 
biskup Martensen, en bætt við og aukið inn í at- 
riðum, þar sem þess hefur helzt þótt þörf, einkum 


í inngánginum og dyggðafræðinni. Til munnlegrar 


29 


ment, samt leilighedsviis udvikle. Christendommens 
Forhold til Jödedommen, deres Slægtskab og Mod- 
sætning, ligesom ogsaa Jödernes Historie er optaget 
i det kirkehistoriske Foredrag. Ligesaalidt har man 
været Ístand til at læse noget í det Gamle Testa- 
ment i Grundsproget, da de, som have freqventeret 
Pastoralseminariet, ikke have forstaaet Hebraisk; 
men hverken tillader den korte Tid, eller Pastoral- 
seminariets Formaal, at man der giver sig af med 
den grammatikalske Sprog-Underviisning, hvilket for- 
mentligen hörer til den elementare Underviisning. 

6, Dogmatík.  Forstanderen foredrager Dogma- 
tiken 4—5 Timer om Ugen i det förste Aar, men 
omtrent 2 Timer ugentlig i det sidste Aar. Han 
deler den i Afsnit, og disse igjen i Paragrapher, 
som han siden nærmere udvikler. Undertiden har 
han anstillet mundtlige Examinatorier, og derhos 
stedse skriftlige Övelser, hvortil han har anvendt 2? 
Eftermiddagstimer eengang om Ugen í det förste, 
men noget færre Timer i det sidste Aar, for da at 
kunne anvende desto flere Timer til den practiske 
Theologie. 

t, Moral. Docent S. Melsteð foredrager Moral 
i det sidste Studieaar 4 Timer ugentlig. Til Grund 
for disse Forelæsninger har været lagt „Grundrids 
til Moralphilosophiens System“ af Biskop Martensen, 
foröget med indskudte ÁAfsnit, hvor dette syntes 
nödvendigt, naynlig í Indledningen og Dydslæren. 
Til mundtlig Examination anvendes sædvanlig 1 


30 


2 


yfirheyrslu er venjulega varið 1 tíma í viku, og til 
skriflegra æfínga 2 eptirmiðdagstímum í viku. 

d, Kirkjusaga. Kennari S. Melsteð les kirkju- 
sögu fyrir með báðum deildunum í sameiníngu, 
annað árið fram að Lúthers siðabót, og annað fram 
að vorum tímum, 4—5 tíma í viku. 

e, Kirkjurðttur. Eptir uppástúngu forstöðu- 
mannsins og tilhlutun umsjónarmannanna hefur lands- 
yfirröttardómari J. Pétursson seinustu tvö árin lesið 


FJ 


yfir kirkjuréttinn með báðum deildum í samein- 
íngu 3 tíma í viku. Hefur hann í fyrirlestrum sín- 
um bæði útlistað hinn almenna kirkjurétt, og sér í 
lagi íslenzkan kirkjurétt, og frætt prestaefnin um 
hinar helztu kirkjulegu tilskipanir, um skýrslur, sem 
prestar eiga að gefa, um stjórn á fátækra-málefn- 
um og um forstöðu prestakalla, ásamt kirkju og 
kirkjujörðum. 

f, Kennimannleg guðfræði. Forstöðumaðurinn 
heldur einu sinni í viku tvo tíma í senn seinna árið 
fyrirlestra yfir prédikunarlist, og gefur jafnframt 
stuttar reglur fyrir því, hvernig semja skuli tæki- 
færisræður. Þar að auki fær hann stúdentunum 
seinni hluta seinna ársins ræðutexta, og lætur þá 
leggja út af þeim, og síðan flytja ræðurnar í dóm- 
kirkjunni, hér um bil einu sinni á hverjum hálfs- 
mánaðarfresti. 

g, Barnaspurníng.  Forstöðumaðurinn venur 
prestaefnin við að spyrja börn, og ver til þess síðari 


2 


hluta seinna ársins tveim tímum einu sinni í viku. 


sl 


Time ugentlig, og til skriftlige Övelser 2 Eftermid- 
dagstimer om Ugen. 

d, Kirkehistorie. Docent S. Melsteð foredra- 
ger Kirkehistorie med begge Afdelinger i Forening, 
det ene Aar indtil Reformationen, og det andet 
Aar indtil vore Tider, 4—5 Timer ugentlig. 

e, Kirkeret.. Efter Forstanderens Tndstilling 
og Ephoratets Foranstaltning har Landsoverrets- 
assessor J. Pétursson i sidstafvigte to Aar holdt 
Forelæsninger over Kirkeretten for-begge Afdelinger 
i Fórening 3 Timer ugentlig. I disse Foredrag har 
han saavel udviklet den almindelige Kirkeret, som 
naynlig den islandske Kirkeret, og bibragt Semina- 
risterne Kundskab om de vigtigste gjeldende geist- * 
lige Anordninger, om de af de Geistlige afgivende 
Indberetninger, Fattigvæsenets Bestyrelse, samt Be- 
styrelsen af et Beneficium med Kirke og Mensal- 
gods. 

f, Practisk Theologie. Forstanderen foredra- 
ger den geistlige Talekunst to Timer ugentlig í det 
sidste Aar, og giver tillige korte Regler for Udar- 
beidelse af Leilighedstaler. Í det andet Aars sidste 
Halvaar lader han Alumnerne udarbeide Taler over 
opgivne Texter, som de derpaa holde í Kirken, om- 
trent hver fjortende Dag. 

g, Catechetik. Forstanderen lader Alumnerne 
anstille Övelser í at catechisere, hvortil han i det 
andet Aars sidste Halvaar anvender 2 Timer cen- 
gang om Ugen. 


32 


h, Forspjallsvísindi, sálar- og hugsitnar-fræði. 
Kennari H. Árnason segir til í þeim. Skólaárið 
1848—49, fyrsta árið, sem forspjallsvísindi voru 
lesin á prestaskólanúm, var lokið við Cursus í 
þeim á einu ári; voru þá og báðar deildir -sam- 
an; en upp frá því urðu forspjallsvísindi 2 ára 
Cursus, og báðar deildirnar sín í hvoru lagi. Af 
þessum 2 skólaárum hafa venjulega geingið %, til 
fyrirlestra yfir sálarfræði, en ekki meira en Í, til 
fyrirlestra yfir hugsunarfræði, sem ætíð hefur verið 
lesin síðara hluta seinna ársins. Einu sinni í viku 
hverri hefur ætíð verið yfirheyrt, svo að allt hefur 
verið lesið upp aptur etaminando, sem lesið hefur 
verið; þó varð því að eins við komið í hugsunar- 
fræði skólaárið 1854--55. Þessir fyrirlestrar hafa 
verið haldnir 7--8 tíma um vikuna, en þar að auk 
hafa opt seinni hluta vetrar "verið aukatímar, sem 
ekki hafa staðið á lestrartöflunni. 

i, Tón.  Organsleikari og saungkennari P. 
Gudjohnsen kennir tón báðum deildunum í einu lagi 
einu sinni í viku. 


lll. Burtfararprófið. 


Burtfararprófið er haft öldúngis eins og fyrir 
skipað er í reglugjörðinni. þeir, sem útskrifast 
eiga, fá 6 til 8 vikna upplestrartíma, áður en prófið 


byrjar. Nokkru áður tilkynnir forstöðumaðurinn 
YT) 


383 


h, De propædevtiske Discipliner.  Psychologie 
og Logik foredrages af Docent H. Arnesen. I -Stu- 
dieaaret 1848 —49, det förste Aar som disse Dis- 
cipliner bleve foredragnc i Pastoralseminariet, blev 
dette Cursus tilendebragt i Löbetsaf 1 Aar. Begpe 
Afdelinger vare da. ogsaa samlede;, men fra den 
Tid have disse Diseipliner udgjort; et toðarigt Cur- 
sus, og begge Afdelinger været adskilte. Af disse 
2 Studieaar ere der sædvanlig medgaaede #, Dele 
til Forelæsninger over Psychologien, men ikke mere 
end !/, til Forelæsninger over Logiken, som be- 
standig er bleven gjennemgaaeti det 2. Aars sidste 
Semester. Eengang ugentlig har der bestandig været 
Examinatorium, hvorved alt det Læste examinando 
er blevet gjentaget. Dog lod dette sig gjöre kun i 
Logiken i Studieaaret 1854—55. Til disse. Fore- 
læsninger anvendes 7 --8 Timer ugentlig; men des- 
uden har der ofte den sidste Deel af Vinteren været 
Extratimer, der ikke. have staaet opförte i Lections- 
tabellen. 

í, Messning.  Organist og Hynröliðrör P. Gud- 
johnsen underviser begge Afdelinger eengang u- 
gentlig í Messning. 


11. Afgangs-Eæamen. 
Afgangs-Examen afholdes aldeles overeensstem- 
mende med de í Regulativet foreskreyne Regler. 
Dimittenderne tilstaaes en Repetitionstid af 6 til 8 
Uger, förend Examen begynder. Endar ind- 


; 


34 


umsjónarmönnunum, hve nær það eigi fram að fara, 
og stíngur upp á einhverjum, til að rita spurníngar 
og andsvör við hið munnlega próf. Hið skriflega 
próf varir í 3 daga, og mega stúdentarnir hafa 3 
tíma til að semja hverja ritgjörð, en-heilan dag til 
að taka saman ræðuna, og skiptast kennararnir til, 
áð vera upp yfir þeim á meðan. Hið munnlega 
próf varir 2 eða fleiri daga, eptir því, hve margir 
útskrifast. Seinasta daginn 'bera þeir fram ræð- 
"úrnár, og spyrja Síðan börn í dómkirkjunni. Bisk- 
úpinn er prófdómari ásamt öllum hinum föstu kenn- 
rum, og eru einkunnirnar nákvæmlega reiknaðar 
út eptir því, sem fyrir er mælt í reglugjörðinni. 
Að loknu prófi tilkynnir forstöðumaðurinn umsjón- 
afmönnunum, hvernig það hafi geingið, og gefur 
hverjum þeim, sem útskrifast, vitnisburðarbréf, sem 


hinir kennararnir hafa undirskrifað með honum. 
í 





35 

beretter .iforveien til Ephoratet, naar Examen skal 
afholdes,samt bringer en Protocolförer í Forslag, for 
at optegne Spörgsmaal og Svar ved den mundtlige 
Pröve. Den skriftlige Pröve varer i 3 Dage, og 
faae Studenterne 3 Timer til Udarbeidelsen af hvert 
Specimen, men en heel Dag til Talens Udarbeidelse, 
i hvilken Tid Lærerne skiftes til at have Tilsyn 
med dem. Den mundtlige Pröve varer 2 eller flere 
Dage, efter Dimittendernes Antal. Den sidste Dag 
holdes Talen, hvorpaa Catechisation foretages í 
Domkirken. Biskoppen er Censor tilligemed alle 
de faste Lærere.  Charactererne blive nöjagtigen 
udregnede efter de i Regulativet foreskrevne Regler. 
Eiter afholdt Examen indberetter Forstanderen til 
Ephoratet Udfaldet af samme, samt meddeler En- 
hver, der har bestaaet Examen, et Testimonium, 
som de övrige Lærere tillige med ham have under- 
skrevet. 


3* 


36 


"njskssðusjjajarug í undurd-InyrAng19ig í IMjsoIð os uuIPq Í 
li 
"njsfsielkoðurd í emjg # wnumsoid vfy urjodey (, 


"njsásnðurig||ng 1 


"nJsÁssuggArUNII Í JOH P.I0}S0AG Í, 

| 'sofsr í tungarukay # Imýsaig Í 
"njsástegaeÍjesT 1 IOIIJSUJEA I Injsoig Ei 
uloljeyjPy # angso1d:1npuðgs as NN Í) 












































muæslefgrði 6r þ'núæs| Á |íuæsfmæs| ja |ynuæsj jóa "0000 7 u0Ossnuðepg dosof, 
oarp | eqsidy| ep 194 oa |joarp | fostp | jearp | foarp |Marp| * "0  uossugfjstay gylpruog, 
jaa | rystky| gp | oa |jaarp | ja (| a:qge |joarp | aarp|fBagp | " OTepugIg uof, 
tea | egstky| 17 | (oagp | 1oxtp | 19agp | toagp |íaagp | aagp | ÞÁ | * í í“ uossauueyof sið, 
foarp | eqsakyl pg | fa | argge |joarp | os |foatp | aqge |Marp|  * * uossivAQög UUNEIOd 
a | eystky| gp þarqge | oatp | oagp | ex |reagp|:aqye|Marp| * * *. uosspunwgng qoytf, 

2! a la) mn 

o þ =! o |! . 5“ 9 
sál5S| HB |Es|ís| á |s5| #.|gs|ós 
= Fs BG. | "UJ 
al 5 le! ST E H Á Sc He a JON 

'6k81 


Joidseejjing pun giðurað tjey as Írd Á 


25 


, 


Fortegnelse 


over dem, som have underkastet sig Afgangs-Examen ved Pastoralseminariet i Aareno 


#...1849—1855:" 






































1849. | 
A sb E í 5 | sb DU . ' Es BR 
Nayne, Ss( 3| g/28| £| á |sá| £|?s|55 
9 (= 9 Ð 5 = La 
38|'$|,$|53|%| 228) 8145| áð 
ab Ah Jó rað 
LI Gnómandsson ti m.g.| ug: | mg. | godt | mg. | m.g.{ u.g. | 49 |förste | godt 
tp ióðvarsson Á Hið í m.g.| u.g. | m.g. | godt | m.g. | u.g. | godt | 47 |{förste | m.g. 
3G. Jóhannesson Hi godt | m.g. | mg. | m.g. | m.g. | m.g.| mg. | 47 |förste | godt 
SJ tBlöndala m.g.| mg. | m.g.| u.g. | godt | m.g. | godt | 46 |förste | godt 
SB Kristjónsson m.g. | m.g. | mg. | m.g. | mg. | godt | godt { 45 |förste | m.g. 
19 ltredie| t.g. 


SJ Maásnússoni sa godt | t.g, | godt | t.g. | tg. Í godt | t.g. 





1) Nu for Tiden Præst til Kálfatjörn inden Gullbringe-Syssel. 
2) Præst til Vatnsfjord inden Isefjord-Syssel, 
3) Præst til Reynivellir inden Kjose-Syssol. 

#) Præst til Hof inden Hunevatn-Syssel, , 
5) Capellan hos Præsten til Múli í Thingöe-Syssel. 


6) Död som Psæst til Laugarbrekka, Knör og Einarslón inden Sneefjældnæs-Syssel, 





: IgnangU QISO| 1949 Þjjð uue og 

“ í5ygI de 'g8g Báðð thing tl gem uutjysjsejsord F EyÐjuur QjáoT ivA 90 ÉÝgygI "das 'gg—'J5 uuv 
-J9NsnumMej QlA Jolðavigjjing 0} UUUK *uOspunUpnÐ "ML JuueunjsÁs fgg1ðmwuvy þÍy ivuuoyeuieg (yr 
"njsfsngurLgfn9 F HIÐJSONN P IMISOLg (4 
"njsáste{koðurd Í yseynerg # 1n9so1g (5 
winfkoruugmsoA í maupsgið gfy ugjadey-regð1áqy ( 


Á. 








að 
ri "tuæs 'efgtad 9T - | (9Agp | 'A'qJe *turæs "þyðt Lrrnæs "mæs| JA 5005 tossmdfre{ INPPO or 
jea januuo ! gg | oagp| JA JA |ymmæs! Ja JA jda "0507 OSS snuð 
"arqye | egsiáp| Gp |“a'qje | ÞAgp | 1eAgp | Iða | JBAgp | OAgp |'aggB| * * *  uossi9pjieH olga 
JArp |eqsiky| OG | (AFP | J9ARp | JOA?p.| JöAFp | JAEp | 'A*qJ€ | J9AYp "0707 Tossuof anyjofukig, 
| eð la) já 
As rs 2 | Eg ER | 5 rr tó 
s|5é| 8 |=8 S æ as |5=| "uJQ 
FER | (æt |s| ar En 
á 5 























70G8I ÞIeutJy 




















Fortsættelse. 1850. 
á Le | sá ð : á en lasta NS gl 
Navne. SE SA £ (88! #35 SB 
es 15 S1E8 | 5 $lSs| Ss |63|ss 
ás S | A |k5| 8 Sl8%| á |M | SÁ 
a = Su í BA 
TBr..Jónson „ . . . 2. | mg. | u.g. | mg.| mg. | mg. | mg. | m.g.| 50 jförsta | m.g. 
2 BæHalldórssn u.g. | m.g. | mg. | godt | mg. | m.g. | ug. | 49 |försto| u.g. 
9M. Grímsson  „ „ . . . | godt | godt | godt | t. g. | godt | godt | mg. | 33 |anden| godt 
ja 100, Hallgrímsson . . . . |godt | tig. | tg. | mdl.| tg. | ug. | mg.!| 16 |tredie| t.g. 
mn 























7) Capellan paa eget An- og Tilsvar hos Præsten paa Vestmannöerne. 
8) Præst til Laufás í Thingðe-Syssel. 
Hf 9) Præst til Mosfell i Gullbringo-Syssel. 
20) Huuslærer hos Kammerraad Sysselmand Th. Gudmundsen. Han underkastede sig Afgangs-Exa- 


men ved den lærðe Skola den 21.—23. Sept. 1848, og fik ved Ministeriets Skrivelse af 28. Apr. 1849 
Tilladelse til at maatte optages i Pastoralseminariet, uagtet han ikko havde læst Naturlære. 


40 


j '90IN, 'igS ftungurd-InyrANgIÐIg F IMJSOIA (yr 

- "njsásregarfjesj í egeuyessjoqæg 90 sdnN ÝeLÁpg 11 mjs01g (y 
f "MTAEJOY — HIEUUÐYRUILG (yr 

enjsássjojeyðeyg 1 sJJOYðUFr Í} INJS0ig (ey 

"njsásnSumgng í wnurunewnjsás pÍy Eg (yr 

"nfsássjjajeqðeyg í Tsouenzefg # IM9S01 (eg 

"n{sáseÁpJ Þ MUWBAJ í INJS0IG (sg 

"Ipuejsj dyá wnurdnysiq #fy merg (rr 





























"mmæs|inuuo | ;g |ttmæs/ jóa IA |ytmæs| Jóa IA | JA "05. 2. Trossqoyef MORIMdISA, í 
jaa |inuuo| gg IA |rmæs| oa | þÞarp | jóa | HA | JOA "007 Tosepjeaðig TiLLÍg 
„194 fanuuo| gg IA |jræs| aa | JoArp | jea IÐA | J9A #8. tósslof ÚAPIE TI 
l9Agp |egsiky| gp | AFP | eAgp | Tea | TóAgp |Teatp | BA | BA | * * * *  voseutelg uofa, 
i "6081 
TA |inumg| gg |ímuæs Huæs| óx ymnuiæs| jóa IÐA IÐA #00 HOSSUNJEF SNIPT „, 
jax |egsiáy| gp J9A Ida IÐA | Í(gAtp | Joarp | joArp | JoAgp 07 TOSsuOP INGI or 
194 |ægsaáj| pp |JArp| A | Joarp| Jo |Jöarp | 'a'qge | JoÁ 0007. MOSIEQIRALOÁ OP; 
IÐAFp |ægstkj| Gp | Joarp | Arp | jaa |“a'qje | joarp | Joarp | 'iqye #0; Tósiegdod pf 3 
= 7) að) am 
á3|s5| a |E3|Es| á |e8| S | 2a|zE 
se. |s5|5 (858 #.|sé| Þ |85|S2 áT0 
= {= sf s Ss Ð = fr E (= FR E ði as ? ; JON 
a E og E =. 




















"Te8T Pet j % 


Fortsættelse, 1851.. 


























41 




















No ;| á en B ; E|R. 
Nayne. "lesta | glsá(s | #.|95| #83 | áð 
íð. 5 án S |K 8 L=} s|5Ss í 58|2% 
sál | á|gs| 3 | 8|áí| 5 |4í| sá 

ás | Á Es Es 
tl gjórðdrsoni #4 | Þvið u.g. | m.g. | m.g. | u.g. | godt | mg. | mg. | 49 |förste | m.g. 
12 7, borvarðarson í. .'. godt | u.g. | m.g. | godt | m.g. | godt | mg. | 44 |förste| godt 
13B. Jónsson AG a m.g. | m.g. | m.g. | m.g. | godt | godt | godt | 43 |förste | godt 
14 Tí Hallgrímssonsiis godt | godt | godt | t.g. | godt | t.g. | tg. 23 |anden| godt 

1852. 

Bjarnason godt | godt. | m.g. | m.g. | godt | mg. | mg. | 43 | förste| m.g. 
KB Jónsson godt | godt | godt | m.g. | godt | t.g. | godt | 33 |anden| godt 
A BSipvaldason #0. godt | godt | godt | m.g. | godt | t.g. | godt | 33 |anden| godt 
SM Jakolsson godt | godt*| godt | t.g. | godt | godt | t.g. 27 |anden| t.g. 





11) Amanuensis hos Biskoppen over Island. 
12) Præst til Hvammur inden Myre-Syssel. 


13) Præst til Bjarnanes inden Skaptefells-Syssel. 
fó} 


Contorist hos Sysselmanden i Gullbringe-Syssel. 

'5) Præst til Lángholt inden Skaptefells-Syssel. 

16) Huuslærer í Kjeblevig. 

11) Præst til Mýra, Núp og Sæbóls Menigheder i Isefjord-Syssel. 
18) Præst til Laugarbrekka, o. s. v.; efr. Nr. 6. 


42 


US VJSIÁJ í EA UN  JUOpNIS TIpJð ABA was urð 1ssoð turn uuvjogseysoid v ysney orð uurður9 vI0x 
rad 20 teToxs eglæJ mnuIg Im Ket ISIQEJHYSIN GE8T QNV "njsástegaeljesI } MIOH # IMJSOIG (rr 
"nfsísenpy Í umgÁg # INJSOIg (yr 
*TÁÐINYV P HRUTÐYRUIEG (og 
á -njsásegreaivðury í undurd-1e0yysjoljg í 1njs0rg (ór 









































sigurs |ranug | Lg |'tuæs| J9A | |9A |'tmes | J9A | Iða | Je | *... mosuðqdag *d 98) zr 
Eg 
Eg 
FR 
ís 
I Sa 
ÞesI 
19 muuo| 6g |mmæs|oagp| jóa |imæs| oa | oa | 1oa * 0 TOSSJHIPIUOg QOHEf ;r 
Hmjaq 
tea |ínuuo| cg ta | oa | oa | oa | JoA | Tea | jea * CC HOSSJÓpJIE SOUUPYOF gg 
I9arp |egsláy | -0e | a'qye | T9AFÐ | AFP | (AFP | JðAFÐp | |9AFp | (9AFp "0007 * tossjjpiod UOF ór 
= þ a la=} m 
<> 3 a ; á Í þið, 
sálfs| 8 |Eð |s| á |sé|g |gs|%5 
5 |5 8 = | (st | MA ð 
5 £E. = EH # > =. orð =) u(0 
SE 2 1 a | 8 TR ör ii RF JON 
f 5 








'€ggI pieMutJy 


Fortsættelse. 1853 















































A 
Nayne. Sal | Ss Es| SS 
25| á | #|ká| 8 | £|33| á |ú2| sá 
aa Mi Sa Be la = 
Á Jón þorlóifssún! ak m.g. | mg. | m.g. | m.g. | m.g. | m.g | u.g. | 50 |förste | m.g. 
207, Halldórsson .:. . godt | godt | godt | godt | godt | godt | godt | 35 Janden | godt 
p med 
Föie 
21 7, Benidiktsson 20. 0. godt | godt | godt | t.g. | godt. | 'm.g. | t.g. 29 landen| godt 
% 1854. 
8 
2 á 
Es 
; “ g D 
*2St, P. Stephensen „ . “. | godt | godt | godt | t.g. | godt | sodt | t.g. | 217 |anden| t.g. 





19) Præst til Eyvindarmúli, 0. s. v., í Rangervalle-Syssel. 

20) Huuslærer paa Óefjord. 

21) Præst til Eyðar inden Mule-Syssel. 

22) Præst til Holt inden Isefjord-Syssel. Í Aaret 1852 blev der Ingen dimitteret fra den lærde Skole, 
hvorfor der heller ikke í dette Efteraar ankom nogen nye Alumner til Pastoralseminariet, med Undtagelse 
af denne ene, dor var en ældre Student. Denne Gang blev der förste Gang anstillet Examination í 


44 


"njsássguay 1 1940ðunviJ í mnuysord vÍy ugjodey (,r 
"uasuaydayg *pj fuurwnjsks 19gJomuey $Íy HRUUOYRUIRG (yr 
"njsás nus  fjægieuzy í unumsoið efy urjpdey (az 


"nsás nimos F ffjeJsop| # wnunsorð fy urjadðey (yz 


“ 


"njsássauiy F QnvIg-BJOHINISNEIN JIÐA 19 WNUOH (eg 


s "uTd13 "g "Snjðor 
tunjætugáJ agda ndosnfgry 1 ed QrÁ uemes QðoT ur91ð Tiessoð í uruunyura 30 Ýggganfyary in gakoqigÁ 


“ 





'BoqyeT|rysiky| gp | Joarp | fÞarp | Þarp | jas |fosrp | jea J9A li uosuo1e1on|, ST 
"muæs |eqsaáy| gp | joarp | earp | öarp | ja | foarp | jea ea "0 r uosuayðas '4 "Á (or 
"mmuæsl eqsláJ| pp I9A |'A'qJt | JdAr?Ðp { fHArp | þaArp J9A I9A 0075 tössuao lg uof lex 


"EL æS eJs1ÁJ Gr ÍÐARÐ | dAFÐp | fdAtp | fHAYp.{ (HAFÐ | BAR | fHA?p a 1 uossuop Of (sr 






































les |egsiky| Gp | (app | 194tp | jöarp | oAFp | (9AFp | J9Agp | jöArp 0 03SIÐN OF (sz 
„álgg|S (s5|Es| £ (£Á| 5 | s#|SS 
| = 5 $ Er (ti! > 8 
Se. || s Ss Es Nr gs | Sí ; JO - 
2 A ÞÖ 
l ti 2 =? 
pl A Ra RA á 


45 


Fortsættelse. 
































1855. 3 
Eð 3 5 | 
hæ | El Eb | 2|R. 
Navne. s5| á | g|42| á | 5|28| $|35|á8 
| ál #1 s|sá( | |s| á |s| óð 
Er sa á lá? 
AJ Melsteð = 5 sas m.g. | mg. | m.g. | mg. | m.g. | m.g. | m.g. | 49 |förste| godt 
SE slÓnssot m.g. | m.g. | m.g. | m.g. | m.g. | mg. | mg. | 49 |förste| t.g. 
28 TL SBjöfnsson #00 godt | godt | m.g. | m.g. | m.g. | u.g. | godt | 44 |förste| t.g. 
26%. P. Stephensen godt-| godt | m.g. | godt | mg. | m.g. | mg. | 43 |förste| t.g. 
#1 St. Thorarensen . godt | godt | m.g. | godt | mg. | m.g. { mg. | 43 |förste| mdl. 
Kirkeret, og Characteren for samme henlagt til den for Pröven í Kirkehistorie erholdte Characteer over- 
- eensstemmende med Regulat. $ 8. 
Á 23) Gollationeret Præst til Klausturhólar inden Arnæs-Syssel. 


24) Capellan hos Præsten til Mosfell inden samme Syssel. 
25) Capellan hos Præsten til Arnarbæli inden samme Syssel. 


26) Huuslærer hos Kammerraad Sysselmand M. Stephensen. 


*1) Gapellan hos Præsten til Hraungerði inden Arnæs-Syssel. 





46 


Af þessum. lista sést, að af „aðaleinkunnum 
þeim, sem gefnar hafa verið við burtfararpróf í 
prestaskólanum, síðan hann var stofnaður, er með- 
altalið 39% tröppur, sem samsvarar annari betri 
einkunn. Enn fremur sést af honum, að sú ein- 
kunn, sem gefin hefur verið fyrir forspjallsvísindin, 
ekki hefur verið látin hafa áhrif á aðaleinkunnina. 
En nú er þessu með bréfi stjórnarherra kennslu- 
málanna frá 13. des. f. á. breytt þannig, að eptir- 
leiðis á að halda sérstaklegt próf við prestaskólann 
í sálarfræði og hugsunarfræði við enda fyrra ársins, 
svo að einginn fær að gánga þar undir burtfarar- 
próf, nema hann áður hafi tekið þetta sérstaklega 
próf og feingið í því að minnsta kosti einkunnina 
sæl 

Hinar skriflegu spurníngar við burtfararprófið 
hafa verið þessar: 

1849. 
Í biblíuþýðingu: Rómv. 11, 24.—29. 
- trúarfræði: Hver er tilgángur lögmálsins, og hvernig 
í er honum náð í Kristi? 

- siðafræði: Að útlista hina kristilegu hugmynd um 
dyggð, og sýna mismuninn á henni og hinni 
heiðínglegu skoðun í þessu efni. 

Ræðutexti: Jóhannesar guðsp. 15. kap., 1.— 8. 

1850. 
Í biblíuþýðingu: 1. Kor. 14, 5.—10. 
- trúarfræði: Í hverju er Krists meðalgángaraem- 


“ 





líði 


47 


Foranstaaende, Fortegnelse viser, at Middeltallet 
af de siden Pastoralseminariet traadte i Kraft ved 
Afgangs- Examen 'faldne Hovedcharacterer udgjör 
394 Points, hvilket svarer til Anden Oharacteer 
med Föie. Endvidere sees det, at den for Pröven 
i de própædeytiske Discipliner afgivne Characteer 
ikke har haft nogen Indflydelse paa Hovedcharac- 
teren.  Imidlertid er dette ved Underviisnings-Mi- 
nisteriets Skrivelse af 13. December í. A. forandret 


-derhen, at der for Fremtiden skal ved Pastoralse- 


minariet holdes en særlig Pröve i Psychologie og 

Logik efter det förste Studieaars Udlöb, saa at Ingen 

tilstedes Adgang til Afgangs-Examen fra Anstalten, 

med mindre han har bestaaet denne særlige Pröve 
idetmindste med Charaeteren „godt“. 
De til den skriftlige Pröve opgivne Qvæstioner 
have været: 
1849. 

Bibelfortolkning: Rom. 11, 24—29. 

Dogmatik: Hvilket er Lovens Formaal, og hvorledes 
er dette opnaaet i Christo? 

Moral: At udvikle det christelige Dydsbegreb, samt 
vise Forskjellen mellem dette og de he- 
denske Forestillinger om samme Gjenstand. 

Text: Joh. 15, 1—8. 

K 1850. 
Bibelfortolkning: 1. Cor. 14, 5—10. 
Dogmatik: Hvori bestaaer Christi Midlerembede, 


LA 


48 


bætti innifalið, og frá hvaða hliðum er vant 
að skoða það? 

Í siðafræði: Hvernig hafa menn skipt skyldunum 
ýmislega, og hvert gildi geta menn eignað 
þessum skiptum ? 

Ræðutexti: 1. Jóh. 3, 14.— 18. 

1851. 

Í biblíuþýðíngu: Rómv. 8, 18.— 23. 

- trúarfræði: Hvernig er friðþægíngin komin undir 
guðmannlegu eðli Krists, og hvaða not hafa 
tilraunir kirkjunnar að útlista Krists eðli 


haft ? á 
- siðafræði: AÓ útlista eðli og siðferðislega þýðíngu 
iðrunarinnar. 
Ræðutexti: Efes. 4, 1.—5. 


. 


1852. 

Í biblíuþýðingu: 1. Jóh. 5, 4.——10. 

- trúarfræði: Að útlista það einkennilega í lærdómi 
kristilegrar trúar um guðs forsjón, og bera 
það saman við samsvarandi hugmyndir hjá 
Gyðíngum og heiðingjum. 

- sibafræði: Að útlista lærdóm kristilegrar trúar um 

5 sambandið milli lögmálsins og mannlegs 
frjálsræðis. 

Ræðutexti: Matth. 11, 27.—30. 

E 1853. 

Í biblíuþýðíngu:  Matth. 16, 16.—-20. 

- trúarfræði: Að útlista merkíngu trúarinnar eptir 
lærdómi nýja testamentisins, og sýna þann 








49 


og "under hvilke Synspuncter plejer det at 
betragtes? 

Moral: Hvorledes har mar paa forskjellige Maader 
inddeelt Pligterne; og hvilket Værd kan man 
tillægge disse Inddelinger? 

Text: 1. Joh. 3, 14—18. 

1851. 

Bibelfortolkning: Rom. 8, 18— 23. 

Dogmatik: Hvorledes er Christi Forsoning betinget 
ved hans gud-menneskelige Natur, og hvad 
er der vundet ved Kirkens Bestræbelser 
for at udvikle Christi Naturer? 

Moral: At udvikle Angerens Væsen og dens ethiske 
Betydning. 

Text: Ephes. 4, 1--5. 

1852. 

Bibelfortolkning: 1. Joh. 5, 4— 10. 

Dogmatik: At udvikle det Ejendommelige i den 
christelige Lære om det guddommelige For- 
syn, samt jævnföre dette med de tilsva- 
rende jödiske og hedenske Forestillinger. 

Moral: At udvikle Christendommens Lære om For- 
holdet mellem Lovén og den menneskelige 
Frihed. 

Text: Matth. 11, 27— 30. 

1853. 
Bibelfortolkning: Matth. 16, 16-— 20. 
Dogmatik: At udvikle Troens Begreb efter det Nye 


Testamentes Lære, samt vise den Forskjel- 
4 


50 


mismun, sem er „á henni eptir kenníngu 
katólskra og prótestanta. 

Í siðafræði: Að útlista eðli og siðferðislega þýð- 

íngu hinnar kristilegu iðrunar. 

Ræðutexti: Gal. 3, 15.— 22. 

1854. 

Í biblíuþýðingu: 1. Kor. 3, 5.—15. 

- trúarfræði: Hver munur er á kenníngu prótest- 
anta og kátólskra um kristilega kirkju, og 
hvaða áhrif hefur þessi munur á álit þelgen 
á biblíunni? 

- siðafræði: Að sýna, hvernig syndinni venjulega 

er skipt, og að lýsa hinum ýmislegu stig- 
um hennar. 

Ræðutexti: 2. Kor. 6, 1. 10: 

1855. 

Í biblíuþýðíngu: Gal. 4, 1.—9. 

= trúarfræði: Hvaða villum og mótbárum er læt 
dómurinn um Krists friðþægíngu undirorp- 
inn, og hvernig verður komizt hjá þessum 
villum og mótbárunum hrundið? - 

- siðafræði: Að útlista lærdóm kristindómsins um 
eðli og þýðíngu hjónabandsins, og sýna 
mismun þann í skoðuninni á þessum lær- 
dómi, sem er á milli hinnar katólsku og 
prótestantisku siðafræði. 

Ræðutexti: Filipp. 4, 4.—9. 

a, Húsaleiga. Þegar skólinn var byggður, var 

prestaskólanum ætluð ein stofa til fyrirlestra og 





öl 
lighed, hvormed den er opfattet i den ca- 
tholske og den protestantiske Kirke. 

Moral: At udvikle den christelige Angers Væsen 
og Betydning. 

Text: Gal. 3, 15—22. 

1854. 

Bibelfortolkning: 1. Kor. 8, 5— 15. 

Dogmatik: Hvilken Forskjel er der i mellem Pro- 
testanternes oog Katholikernes Lære om den 
christelige Kirke, og hvilken Indflydelse har 
denne Forskjel paa deres Bedömmelse af 
Skriften ? 

Moral: At vise, hvorledes Synden sæðvanlig inddeles, 
samt beskrive dens forskjellige Trin. 

Text: 2. Kor. 6, 1—10. 

1855. 

Bibelfortolkning: Gal. 4, 1—9. 

Dogmatik: Hvilke Vildfarelser og Indvendinger har 
Forsoningslæren været underkastet, og hvor- 
ledes kunne hine undgaaes og disse imöde- 
gaaes? 

Moral: Atudvikle Christendommens Lære om Ægte- 
skabets Væsen og Betydning, og vise den 
forskjellire Opfattelse af denne Lære i den 
katholske og den protestantisko Sædelære. 

Text: Philipp. 4, 4—9. 


a, Hwusleje. Da Skolebygningen opförtes, blev 


der til Pastoralseminariet sammesteds indrettet en 
4* 


52 


svefnhús fyrir 10 stúdenta; en þegar fyrsta árið 
var liðið, varð að bæta við annari lestrarstofu, eins 
og áður er sagt, og árið 1850 var sú tilhögun gjörð, 
að prestaskólinn skyldi flytja þaðan og fá sér tvær 
fyrirlestrarstofur úti í bæ, og.voru til þess veittir 
200 rdd. árlega, en ákveðið, að þeir, sem í presta- 
skólann gánga, skyldu fá 25 rdd. hver um árið til 
húsaleigu, en síðan var það hækkað til 30 rdd. 

Í fyrstunni var ætlað til bóka, áhalda, eldi- 
viðar og ljósa 200 rdd, og til óvissra útgjalda 250 rdd. 
Nú er þessu þannig breytt, að til bókakaupa eru 
ætlaðir 100 rdd., til tímakennslu 100 rdd., og til 

ýmislegra útgjalda 150 rdd. árlega. 
b, Ölmusur. Eptir konúngsúrskurði frá 21. 
maí 1847 eru 3 ölmusur, hver að upphæð 80 rdd., 
lagðar til prestaskólans árlega frá styrktarsjóði há- 
skólans. í Kaupmannahöfn til hjálpar hinum fátæk- 
ustu stúdentum. 

c, Styrktarsjóður. Árið 1847 var af kennur- 
um  prestaskólans, og stúdentum þeim, sem þá 
geingu á prestaskólann, stofnaður með samskotum 
dálítill styrktarsjóður handa fátækum stúdentum, 
er í prestaskólann geingju. Síðan hefur þessi sjóður 
fyrir gjafmildi fleiri landsmanna smámsaman vaxið, 
„svo hann við árslok 1855 var 781 rdd. 40 sk, 
nefnilega: 


53 

Læsestue, samt et Soveværelse til 10 Alumner; men 
som ovénmeldt, matte der efter Udgangen af det 
förste Aar anskaffes nok en Læsestue, og i Aaret 
1850 blev den Foranstaltning truffen, at Pastoral- . 
seminariet skulde flytte ud af Skolebygningen og 
leje 2 Læsestuer i Byen, til hvis Anskaffelse der 
bevilgedes en Sum af 200 Rd. aarlig, idet der til- 
lige tilstodes en aarlig Huuslejehjelp af 25 Rdl. for 
hver af TInstitutets Alumner, hvilken Sum senere 
forhöjedes til 30 Rdl. 

I Förstningen blev der til Böger, Inventarium, 
Brændsel og Belysning bestemt en Sum af 200 Rdl. 
aarlig, samt til tilfældige Udgifter 250Rdl. Nu er 
dette saaledes forandret, at der til Indkjöb af Böger 
ere calculerede 100 Rdl., til Timeunderviisning 100 
Radl. og til forskjellige Udgifter 150 Rdl. 

b, Stipendier. fölge allerhöiest Resolution af 
21. Mai 1847 ere 3 Stipendieportioner, hver paa 
80 Rdl., af Kjöbenhavns Communitet henlagte til 
Understöttelse for de mest trængende blandt Alum- 
nerne. 

e, Understöttelsesfond. I Aaret 1847 blev der 
af Pastoralseminariets Lærere og de Alumner, som 
dengang freqventerede denne Læreanstalt ved fæl- 
les Bidrag oprettet et lidet Legat for fattige Alum- 
ner.  Lidt efter lidt ér dette Legat ved flere 
Landsmænds Gavmildhed saaledes tiltaget, at det 
ved Udgangen af Aaret 1855 udgjorde en Capital 
- af T8IRdI. 40 8k., nemlig: 


54 


*rdl. sk. 

kgl.sk.br. nr. 482,dags. 14. júlí 1849, aðupph. 369 15 
a Bla Böpkg lr 
Landf. tertiakvitt. — 14. — -- —— 50, 
== — — 12. — 1850 -—-— 59 48 
Æ tr JÚ ABÓL sn 1045 
a 10 1 mi 
2 il Að 29 
ss — — 11. —*1854 —— m2Di39 
í vörzlum forstöðumannsins . . . „ . 33 7 
781 40 


Það er ákveðið af biskupinum og kennurun- 
um, að skerða ekki sjóðinn, hvorki innstæðuna né 
leiguna, fyr en hann nemur 1000 rdd., en úr því skuli 
verja leigunni samkvæmt tilætlun gefendanna til 
styrktar einhverjum fátækum og efnilegum stúdenti 
á prestaskólanum, þegar svo stendur á, að þess þarf 
við, en leggja hana annars til innstæðunnar. 

Þar að auk hefur Halldór bóndi Andrésson á 
Tjarnarkoti 17. dag sept. 1854 gefið prestaskólan- 
um fjármuni sína eptir sinn dag, með því skilyrði, 
að vöxtum þeirra skuli verja til styrktar einum eða 
tveimur fátækum og siðprúðum prestaefnum, meðan 
þeir eru að læra á prestaskólanum. 


Bækur. 


Prestaskólinn hefur seinustu árin keypt bækur 
fyrir 100 rdd. árlega; en fyrstu árin var undirstaða 


55 


Rd. Sk. 

Klg. Oblg. Nr. 482, dat. 14. Juli 1849, stor 369 15 
la LT 
Landf. Tertiaqvitt. — 14. — —  — 50, 
— — — 12. — 1850 -- 59. 18 

ið # sl uli185 = 0 
ÁÐ = — 18.Juni1852 — 27 14 

=: -- — 15. — 1853 — 30 23 

FR — — 11. — 1854 =- 25 29 

HosForstanderöni.. 3 sansiaþön ik nr 
781 40 


Af Biskoppen og Lærerne er den Bestemmelse 
tagen, at hverken Legateis Capital eller Renter maa 
röres, förend det har naaet en Sum af 1000 Rdl., 
hvorefter Renten overeensstemmende med Givernes 
Hensigt skal anvendes til Understöttelse for en 
trængende og haabefuld Alumn, naar Omstændig- 
hederne maatte gjöre det fornödent, men i modsat 
Fald lægges til Capitalen. 

Endvidere har Bonden Halldór Andrésson af 
Tjarnarkot testamenteret sine Ejendele til Pastoral- 
seminariet, under den Betingelse, at Renten deraf 
skal anvendes til Understöttelse for 1 eller 2 træn- 
gende og sædelige vordende Geistlige, i medens de 
studere ved Institutet. 


Bogsamling. 
I de sidste Aar ere til Pastoralseminariet ind- 
kjöbte Böger for 100Rdl. aarlig; men i de förste 


ö6 

bókasafnsins lögð með því, að híngað voru sendar 
nokkrar bækur frá háskólastjórninni, sem þá var, 
og bókasafni konúngs hinu mikla í Kaupmannahöfn. 
Þar að auk voru lagðar til prestaskólans 450 guð- 
fræðisbækur, er tilheyrðu latínuskólanum, og eru 
þær allar fornar, og flestar lítilsvirði. Af því presta- 
skólinn á enga bókahirzlu, hefur forstöðumaðurinn 
orðið að ljá húsrúm fyrir þær í íbúðarhúsi sínu. 

Auk þeirra umgetnu 450 bóka, samt nokkurra 
tilskipana og skólaboðsrita, á prestaskólinn þessar 
bækur: 


Die heilige Bibel. 
Biblía á íslenzku. Viðbeyjarkl. 1841, in duplo. 
Biblíukjarni af Á. Jónssyni, 1853. 


Martensen: Den christelige Dogmatik, 1850. 

a Dogmatiske Oplysninger, 1850. 

=. Den christelige Daab. 

Clausen: Udvikling af de christelige Troeslærdomme. 

—  Christelig Troeslære, 1853. 

--. „Den augsburgiske Confession. 

—  Catholicismen og Protestantismen. 
Knapp:  Vorlesungen úber die Dogmatik, 1.— 2. Bd. 
Mynster: Betragtninger, 2 Bd. 

Ebrard: Christliche Dogmatik, 1.—-2. Bd. 
Lange: Christliche Dogmatik, 1852, 3 Bd. 
— Leben Jesu, 1.—3.Bd. 


57 ; 


Aar blev som Grundlag for Bogsamlingen Endeel 
Böger opsendt af den daværende Direction for Uni- 
versitetet og de lærde Skoler, samt fra Kongens 
store Bibliothek í Kjöbenhavn. Desuden bleve 450 
Bind theologiske Böger tilhörende den lærde. Skole 
'henlagte til Pastoralseminariet, der dog uden Und- 
tagelse ere gamle og for störste. Delen uden Værdi. 
Af Mangel paa andet Locale hár Forstanderen maat- 
tet opbevare Bögerne i sin Beboelsesleilighed. 
Foruden de ommeldte 450 Bind, samt nogle 
Forordninger og Skoleprogrammer, bestaaer Pasto= 
ralseminariets Bogsamling. af fölgende Böger: 


58 
Arndt: Ghristelige Betragtninger, 1854. 
Dorner: Der Lehre von der Person Christi, 1851, 
I Tom. 
Schmid: Biblische Theologie, 1853, Í Tom. 
Giider: Die Lehre von der Erscheinung J. Christi 
unter den Todten, 1853. 
Sack: Der Lehre von der göttlichen Dreieinigkeit, 


1853. 
Baur: Die ehristliche Lehre von der Dreieinigkeit, 
1.—3. Bd. 


Melanchton: Loci theologiei, 1821. 

Marheineke: Christl. Symbolik, 1848. 

Vatke: Die menschliche Freiheit, 1841. 

Tuthardt: Das Johanneische Evangelium, 1852. 
Köstlin: Der Lehrbegriff des Evangeliums, 1843. 
Kofter: Lehrbeg. Johannes. 

Frommann: Der Johanneische Lehrbegrif!, 1839. 
Neander: Das Leben Jesu. 

Hutterus redivivus, overs. af Listow, 1841, in duplo. 
-P. E. Möllers christelige Apologetik. 


De Wette: Einleitung in die Schriften des neuen 
Testaments, 1.—2. Bd. 

Möller: Veiledning til Læsning af döt G. T., 2 Bd. 
= -— — NT. 
-- — Commentar til Matth. og Joh. Evangelier. 
— „ Forklaring til Apostlernes Gjerninger. 
— - Commentar til 1. Brev til Chorinthierne. 
= —— — Pastoralbrevene. 


59 


Möller: Anviisning til Bibellæsning. 
— Det gamle Testaments poetiske og pro- 
phetiske Skrifter, 3 Bd. 
Rosenmullerus: scholia in pentateuchum. 
—— — in Jesaiæ vaticinia. 
—— — in Jobum. 
-— — in Ezechielis vaticinia. 
— in psalmos. 
EA — in prophetas minores. 
Tuch:  Commentar til Genesis. 
Baur: Hebraiske Oldsager. 
Mathies:  Propædeutik, in duplo. 
Clausen: Det nye Testaments Hermeneutik. 
— Tabulæ synopticæ. ; 
Tholuck: Johannis Evangelium. 
— Brief an die Römer. 
— Commentar til Brevet. til Hebræerne. 
Ewald: Gamle og Nye Test. Harmonie, 1.—5. Bd. 
— Die poetischen Bicher des Alten Bundes, 
1.—4. Bd. 
— Die Propheten. 
Hemler: Erláuterungen des ersten Buchs Samuels. 
Blair: Bjerg-Prædiken, overs. af D. de Thurah., 
1.—4.D. 
Hartmaun: Einleit. ins A. Test. 
Brehm: Academ. Propædeutik. 
Exegetisk Bibliothek ved Boethe, 1.—14. Bd. 
Usterus:  Entwickelung des paulinischen Lehrbe- 
grifles. - Í 


60 


Meyer: Chritisch-exeget. Commentar úber das neue 
Test., 1.—10. Bd. 

Hug: Einleitung in die Schriften des neuen Test., 
1.—2.Bd. 

Olshausen: Bibl. Commentar, 1.—4. Bd. 

2 Die Psalmen, 1853. 

Ebrard: Die Offenbarung Johannes, 1853. 

Tischendorf: Synopsis evangelica, 1851. 

Reuss: Die Gesch. der heil. Schriften des neuen 
Testam., 1853. 


Martensen: Moralsystem. 
Möller: Moralsystem. 

—  Ghristelig Moral. 
Ammon: Handbuch der christl. Sittenlehre, 1. —3. Bd. 
Sibbern: Den stoiske og epicuræiske Moral, 1853. 
Rothe: Theol. Ethik, 1.—3. Bd. 

Schleiermacher: Die christl. Sitte, 1843. 


Mynster: Prædikener, 1.—2.Bd. 
— —— í Aarene 1851 — 1852. 
— = — 1852— 1853. 
—- Leilighedstaler, 1.—2. Bd. 
— Taler ved Præstevielse, 1.—3. Saml. 
Brammer: Postil. 
— Leilighedstaler, 1.—2. D. 
Harms: Vinter- og Sommerpostil, 1.—2.D. 
Martensen: Prædikener, 1., HI. og IV.D. 
Hansen: =-=- #1.—2. D. Kjöbh. 1781. 
H. Treschow: —— 1.-8. D. 


61 


Zollikofer: Predigten, 1.—7. Th. 

A. Wöldike: Prædikener, 1.—2.Saml., 1779—87. 
—- 0808. 

Bastholm: Geistliche Reder, 1.—2: Th. 

Blair: Taler, overs. af Birch, 1.B., Kjöbh. 1810. 

Hjort: Tvende Prædikener, 1817. 

Dr. M. Luther: Kirke- og Huus-postille, 1854. 

J. O. Wallin: Prædikener, 1854. 
——. Leilighedstaler. 

Rudelbach: Kirkepostille. 

Blædel: Prædikener, 1.—2. Bd. 

Guds Uforanderlighed. En Tale af S. Kirkegaard, 
1855. - 


18 Aargange af Tidsskrift for udenl. theol. Littera- 
tur ved Clausen og Hohlenberg. 

Clausen: Nyt Tidsskrift for udenl. theol. Litteratur, 
1853 og 1854, 1.—2.Bd. 

Scharling og Engelstoft: Theol. Tidsskrift, 1.—12. Bd. 
= — Nytt = = 1.—5.Bd. 


Gieseter: Kirchengeschichte, 1.—3. Bd. 

Minter: Reformationshistorie, 2 Bd. 

Hagenbach: Lehrbuch der Dogmengeschichte, 1.— 
2. Bd. Á 

Clausen: Foredrag over Reformationen. 

Hase: Libri symbolici. 

Lorck: Beytröge zu den neusten Kirehengesch. in 
"den Dinischen Reichen. 


62 


Stáudlin:  Kirchengeschichte. v. Grossbritannien, 
1.—2. Th. 

E. Pontoppidan: Reformations Historie der dánis- 
chen Kirche, 1734. 

Balle: Kirkehistorisk Magazin, 1. D. 1.—2. Bd. 

Neander: Geschichte der Pflanzung und Leitung der 

ehristl. Kirche. 
— Geschichte der christl. Kirche, 1.— 11. Bd. 

Hagenbach: Vorlesungen úber Wesen und Gesch. 
der Reformation, 1.—4. Bd. 

Munter: Kirchengeschichte, 1.—3. Bd. 

Ewald: Geschichte des Volkes Israel, 1. —4. Bd med 
Anhang. 

Kurtz: Handbuch der Kirchengeschichte, 1853. 

Engelstoft: Liturgiens Historie í Danmark, 1840. 

Hagenbach: Die christl. Kirche der 3 ersten Jahr- 
hunderte, 1853. 

Noack:. Die christl. Dogmengeschichte, 1853. 

Scharling: M. Malinos. Et Billede fra det 17. Aar- 
hund. Kirkehistorie, 1852. 

Marheineke: Geschichte der teutschen Reformation, 
1.—3.Bd. 

Tischendorf: De evangeliorum apocryphorum ori- 
gine et usu, 1851. 

Baur: Lehrbuch der christl. Dogmengeschichte, 1847. 

Sehwegler: Der Montanismus, 1841. ' 

Dittmar: Historischer Atlas, 1.— 2. Abth. 

Boisen: Ísraels Historie, 1854. 


63 N 


Harms' Pastoraltheologie ved Glahn. 
Moll: Das System der pract. Theologie, 1853. 
Martensen: Om Gudstjenestens Indretning í den 
luth. Kirke, 1854. 
A Den danske Kirkes Forfatningsspörgs- 
maal, 1851. 


Billroth: Religionsphilosophie. 
Fichte: Anweisung zu seeligem Leben. 
Baur: Die christl. Gnosis, 1835. 
Ackermann: Das christliche im Plato, 1835. 
Sibbern: Psychologie. 

— Logik. 


Hjort: Psalmer. 

Conventets Prövehefte af Psalmer. 

Psalmer af Boye, 1854. 

Psalmebog udg. af Roskilde Præsteconvent, 1852. 
— af Monrad, 1854. 

Paulli: Bönnebog. 


Mynster: Meddelelser om mit Levnet, 1854. > 

Dittmar:. Die Gescichte der Welt., 1.—5. Bd. 

Fragmenta patrum Græcorum, ed. F. Minter, Fasc. 1. 

Basedow: Unterricht der Jugend in der Religion. 

Campes Revisionsværk, 2.—18. D. 

Rosenkrants: Encyclopædie. 

Hagenbach: Eneyclopædie und Methodologie der 
theol. Wissenschaften. 


64 


Sacks Polemik. 

Winer: Comparativ Fremstilling ved Scharling. 
Bastholm: Visdoms- og Lyksalighedslære, 1794. 
Hess: Bibliothek der heil. Gesch., 1.— 2. Bd. 
Mejer: Die Propaganda, 1.—2. Bd. 
Kirkegaard: Öjeblikket, Nr. 1—9, 1855. 





Winer: Biblisches Realwörterbuch, 1.--2. Bd. 

Gesenius: Lexicon hebraico-chaldaicum, 1.— 2. Bd. 

Wahl: Clavis novi testamenti, in duplo. 

Levinsen: Bibel-Ordbog, 1854. 

Winer: Grammatik des neutestamentischen Sprach- 
idioms. % 

Molbech: Dansk Ordbog, 1.--3. Hefte. 

Erslew: Forfatter-Lexicon, 1.—3. Bd. Supplement, 
1.—2. - 


K. Rosenvinge: Kirkeret, 1.— 2. 
—— Samling af Forordninger og Rescrip- 
ter m. v. vedkommende Geistligheden, 
1.—3. Bd. 
-—-—- Supplement til samme for Áarene 
- 1840— 1845. 
Hartesz: Kirche und Amt, 1853. 
Möller: Haandbog for Præster, 1.—3. Bd. 
Departementstidenden 1848 — 1854, 1.—7. Bd. 
Wiggers: Kirchel. Statistik, 1.—-2.Bd. 
Bojesen: Aristoteless Statslære, 1852. 


85 
Dette skal sizes; saa være det da sagt. Af S. 
Kirkegaard, 1855. 
Hvad Christus dömmer om officiel Christendom, af 
samme, 1855. 


. A 

Nú sem stendur gánga| De Studerende, som for 

þessir stúdentar á presta- | Tiden freqventere Pasto- 

skólann: ralseminariet, ere fölgen- 

„|de; 

Mangús Jónsson, Davíð Guðmundsson, Jón 

Benidiktsson, Jón Guttormsson og Sæmundur Jóns- 
son. 


Prentvilla. 
Bls. 297 funderde f. funderede. 


———-.a——- 








| 

















1856. 




















